'-^<l 


i>/»i 


^^     \^^e^€)Cc     .^^     C^^fiC^    'ht^  jh- 


^^  i 


Y  FARW  ¥EDI  EI  CHYFODI  YN  FYW: 

NEU'tt 

HEN    GREFYDD    NEWYDD. 

TRAETHAWD 

TN  DANG08 

ANGHYFNEWIDIOLDEB   TEYRNAS  DDUW. 
CAN    CAPT.    D.    JONES. 


"Casts  mifi  tb  Arqlwtdd  ni'm  nbwidib,"  &c.— Malachi. 

"  A  I'hRi  yn  wir  a  osododd  Dow  yn  yr  E^lwys;  yn  gyntaf  Apostoiiok,  y« 
ail  PaoPHWTDi,  yn  drydydd  atlirawon,  yna  gw^rthiau:  wedi  liynny  Doni*(,'  i 
iicuAU,  cynorthwyaa,  llywodraethau,  rhxwiogaethau   TAroDAO." — Paul. 

"Eithr  pe  bai  i  ni,  neu  i  Angel  o'r  net  Efenstylu  i  cUwi  amgen,  na'r  hyo  a 
Efcngylasom  I  chwi  bydded  Anathema."— Paul  etto. 

"Ac  efe   (Crist)    a  esgynodd  i'r  uchelder  «c  a   roddes  roddion  i  ddynion." 

"Ac  Era  a  vodde's  rai  yn  Apostolion,  a  rhai  yn  BaopnwTDi,"  &c. — Penlfyrh. 

"Dymunaf  ar  bob  Cymro  a  wSl  y  traethodyn  hwn  ei  ddarllen  yn  bwyUojf  a 
diJuedd,  ai  farnu  (nid  cyn  ond  wedi  ei  Kymharu]  wrth  v  Gyfraith  a'r  dystiol- 
aeth,  wrth  yr  hon  y  bernir  ni  oil  cyn  liir;  ond  ui  foddlonaf,  i  Dduwinyddion 
y  byd  eistedd  mewn  barn    arnaf,  am  na  osodwyd  hwy  yn  larnwyr." — Yb  awdwb. 

"  Profwch  bob  peth,  a  deliwch  yr  hyn  sydd  dda." — mcdd  Paul. 

"T  neb  a  attebo  beth  cv.n  bi  Gliwbd,  ffoliueb  a  chywilydd  fyid  iddo."— Solomon, 


■SSlASTHiiVrS,  £lhif.  laf. 


GWRECSAM  : 

AKGEAPFWTD  GAN  WILLIAM  BAYLEt,  HBOLESTIN. 

1845. 


Digitized  by  tine  Internet  Arctiive 

in  2011  witti  funding  from 

Corporation  of  tine  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/bethydywyrefengyOOjone 


RHAGYMADRODD. 


Un  o  wrthrychau  godidoccaf  y  byd,  ie,  prif  addurn  y 
greadigaeth,  yw,  Meddwl  annihynol,  rliodd  y  nef  yw  lion 
i  ddynion,  a'r  hynottaf  o'i  holl  roddion  :  yr  hwn  ni  feiddia 
feddwl  drosto  ei  hun,  nid  yw  ddynol,  a'r  hwn  nad  ym- 
ddwyu  yn  gyferbyniol,  iw'r  rhagrithiwr  gwaethaf  c'r  hil 
ddynol !  Ychydig,  mewn  cydmariaeth  sydd  yn  meddu  ar 
yr  anian  auraidd  hon,  am  nad  ydynt  yn  gwybod  ei 
gwerth ;  ond  yr  wyf  fi,  er  yr  unig  un  o  hil  Gomer  ar  a 
welais  yn  y  wlad)  yn  honi  fy  hawl,  nid  yn  unig  i  gredu,  ond 
hefyd  i  amlygu  yr  athrawiaeth  a  osodir  allan  yn  y  traeth- 
awd  hwn,  ie  mae'n  ddyledswydd  arbenig  arnaf  gyhoeddi  'r 
hyn  a  gredaf  yn  wirioneddau  dvvyfol ;  ped  esgeuluswn  hyny 
ni  byddwn  ddieuog  ger  bron  fy  marnwr.  Gwirionedd  y w'm 
cleddyf,  a  gwn,  mae'r,  hwn  ydwyf."  Sy'n  cynal  fy  neheu- 
law  :  ei  waith  Ef  yw,  am  hyny  nid  ofnaf  beth  a  wnel  dyn  i 
mi! 

Ei  air  ef,  yw'r  unig  reol  anffaeledig  a  hyny  heb 
un  esponiad _^ae/erf/_(ir  arno."  A  dymunaf  ar  y  darllenydd, 
gydmaru,  yn  onest,  a  diduedd  y  pethau  hyn,  (nid  wrth 
GyfFes  yr  hen  dadau,)  ond  wrth  y  Gyfraith  ar  dystiolaeth, 
oni  ddywedant  yn  61  y  gair  hwn,  hynny  sydd  am  nad  oes 
oleuni  ynddynt.  Pa  un  a  ydyw  y  pethau  hyn  felly  ?  Sydd 
^aoliad  pwysig  iawn,  ac  a  ddylai  gael  ei  atteb,  nid  wedi  ond 
cyn  eu  cymharu  a'r  drych  cywir ;  canys  y  neb  a  attebo  beth 
cyn  ei  glywed  ifoHneb  a  chywilydd  fydd  iddo."  medd  Sol. 
Dywed  Paul,  "  Profwch  pob  peth,  deliwch  yr  hyn  sydd 
Jda,"  Na  fydded  i  neb  ddyfod  i  benderfyniad  byrbwyll  am 
yr  athrawiaeth  hon,  o  herwydd  ei  bod  yn  ymddangos  yn 
newydd  a  dieithr,  canys  yr  hynaf  un  o  bob  athrawiaeth  yw  ; 
a  sicr  yw  na  bydd  ddieithr  i  neb  yn  yr  ail-fyd,  os  bydd  yn 
hwn. 


Cyfrifiif  jT  hwn  a'i  prawf  yn  anys^rythyrol,  (mewn 
yspryd  addas,)  yn  ffrund  peiiaf,  ie  yn  wladgarwr  da  ;  a 
rhwymaf  fy  hun  i  alw  y  cyfeiliornad  yn  ol,  (wedi  ei  brofi 
felly,  y  Bibl  yn  unig,  fel  mae'n  ysgrifenedig,  yn  rheol)  yn 
y  modd  mwyaf  cyhoeddus.  Ond,  o'r  ochr  arall,  os  con- 
dcmnia  neb  ef  cyn  ei  chwilio,  gan  roddi  rhwystrau  ar  ei 
ffordd,  efe  a  brawf  ei  hun  jn  annoeth  ac  annheg,  yn 
wrthwynebwr  y  gwirionedd  ;  ie  yn  elyu  yw  genedl  ei  hun  ; 
a  bydded  Solomon  yn  farnwr  arno. 

Na  farner  yr  athrawiaeth  hon  yn  61  yr  ystoriau  disail, 
a'r  mil  ond  un  o  chwedlau  celwyddog,  sydd  eisoes  wedi 
gorlifo'r  wlad  yn  erbjn  yr  enw  hwn  ;  canys  gallaf  bj-oji 
pob  un  a  glywais  etto,  yn  gelwyddog  a  disail ;  a  rhoddi 
hollol  foddlonrwydd  i  bob  dyn,  a  addef  un  math  o  brawf. 

Ni  wna  un  dyn  egwyddorol  feio  ar  fy  iaith,  os  nad  yw 
mor  ramadegol;  oherwydd  na  fuom  ymhlith  Cymry  nemawr 
er  yn  fachgen  ;  ond  wedi  bod  er's  dros  ddeunaw  mlynedd, 
bron  o  hyd,  ymysg  iethoedd  ereill,  lie  na  chlyw'n  air  o 
honi ;  yn  enwedig  am  y  saith  mlynedd  diweddaf,  ni 
swniodd  un  Cymro  dyrtyr  fwyn  fy  ngwlad  am  awr  yn  fy 
nglyst ;  ac  ni  allai  dim  llai  na  chariad  at  fy  ngwlad,  a 
dymuniad  mawr  i'm  cyd-genedl  gael  y  gwir ;  ie  fel  y  mae 
yn  yr  lesu,  fy  nghymell,  dan  y  fath  anfanteision ;  i  gynyg 
iddynt  yr  egwyddorion  hyn,  gan  wybod  eu  bod  yn 
wahanol  i  bob  athrawiaeth  sydd  3  n  y  wlad !  Ond  gwell 
genyf  anturio  ar  fy  nyledswydd,  ar  gost  pob  peth,  hyd  yn 
nod  enw  da  (yr  hwn  a  gyfrifaf  yn  well  nac  aur  coeth  lawer) 
ie,  OS  bydd  raid  rhoddi  bywyd  hefyd  yn  ofFrvvm  gwirfodd- 
ol  dros  y  gwirionedd,  nac  anturio  ar  gost  cydwybod  effro 
i  wyddfod  ei  hawdwr,  i  gyfarfod  un  Cymro,  wedi  celu  y 
pethau  hyn  oddiwrtho  ! ! 

Gwrecsani,  Ebrill  4,  1845' 


BETH  YMW  YR  EPENGYL^ 


Ni  all  dyri  myfyrgav  lai  na  rhyfeddu  olierwydd  yr  amrywiol  a'r  gwa* 
hanol  atebion  a  geir  i'r  cwestiwn  pwysig  liwn  gan  broifeswyr,  ie,  "  pre- 
getbwyr  efengyl"  (fel  eu  gelwii),  ac  hyd  y  iiod  y  wlad  a  elwir  yn 
"  wlad  t/r  efengi/l."  Canys,  y  inae  nior  aninhosibl  i  fwy  nag  un  o'u 
croesatebiadau  fod  yn  wir,  ag  ydyw  i  wirioneddau  groesi  eu  gilydd ;  ac 
etto  niae  defnyddioldeb  yr  efengyl  yn  dibynu  ar  gael  yr  unig  wir 
atebiad.  Nad  beth  a  feddylia  ein  cydoeswyr  am  danom  ni  a'nhefengy], 
hyderwn  fod  genym  ddigon  o  adnabyddiaeth  o'r  cfengi/l  dragxcyddol  i 
ateb  y  cwestiwn  hwn  yn  ddealladwy,  seicli  y  dichon  fod  yn  wahanol  i 
atebiadau  pawb  ereill  yn  y  wlad.  Er  syaiud  y  rhwystrau  o'n  tfordd  i 
ateb  y  cwestiwn,  dangoswn  beth  nad  yw  yn  efengyl. 

1.  Nid  y  7V*iffi»rei?)j^  iVetoy<?fZyw  yr  efengyl,  serch  haeraolawerhvnv. 
Er  mai  dynion  santaidd  Duw  a  lafarasant  yr  j^sgrythyrau,  meo-ys  eu 
cynhyrfwyd  gan  yr  Ysbryd  Glan,  ac  er  mor  tvirioneddol,  llesiol,  ac 
anghenrheidiol  ydynt,  etto  nid  Jiwy  yw  yr  efengyl,  canys  yr  oedd  yr 
efengyl  mewn  bodoldeb  cyn  ysgrifenu  gair  o'r  Testament  Newydd,  ac 
yn  meddlant  yr  apostolion  cyn  yr  anfonodd  Crist  hwynt  i'w  phregetlni. 
Y  mae  efengyl  Mab  Duw  yn  dragwyddol,  ac  o  ganlyniad,  cyn,  ac  yn 
aiinibynol  ar,  bob  llyfr  a  fu  erioed  ar  ein  daear  ni.  Nid,  "Ewch  ae  vs- 
grifenwch  y  Testament  Newydd,"  a  day wedodd  lesu  Grist,  ond  "  Ewch 
a.  pfireget/ttvchyr  efengyl,"  md  yWyir.  Os  y  llyfr  yw  yr  efengy],  jrna 
yv  oedd  dynion  drwg  yn  difetha  yr  efengyl  pan  yn  dystrywio  y  llvfr. 
Os  yw  yr  efengyl  yn  y  llyfr^  yna  mae  yr  efengyl  mor  groes  iddi  ei  huu 
ag  yw  yr  amrywiol  gyfieittiiadau  o'r  Testanietitau.  Hefyd,  os  yw  yr 
efengyl  yn  y  llyfr,  pa  fodd  nad  yw  pob  dyn  (nad  pa  mor  ddrwg)  ag  sydd' 
yn  llogellu  y  ilyi'r  yn  meddu  yr  efengyl  ?  Etto,  os  yr  un  petli  yw  y 
Testament  a'r  efengyl,  yna  mae  yr  efengyl  yn  ddarniog,  neu  mor 
ddiffygiol  ag  3'w  y  Testament  0  yr,grifeniadau  yr  awduron  ysbrydoledig 
a  addefa,  a'r  epistolau  y  cyfeiria  atynt.  O'r  ochr  arall,  os  nad  yw  yr 
efengyl  yn  y  Testament  (yr  hwn  feddylddiych  sy'n  wallgofrwyddj  pa 
fodd  yn  enw  rheswm  y  dichon  y  llyfr  awdurdodi  un  djm  i  bregethu,  nae 
i  ymwneyd  dim  a'r  efengyl  3'n  awr,  mwy  pag  y  buiisai  cael  mcddiant  a 
rai  o'i  epistolau  yn  awdurdodi  yr  ysgnfenydrlioii,  neu  y  neb  a  ewvKys- 
Jasai  fyned  a'u  darllen-,  a'u  hesponio  yn  n^'d'^i-ia   yr  apostolion  ?      Mat? 


Duw  a  ryddes  yr  liawl  i'vv  apostoliou,  a  hwyfJiau,  ni'd  eu  hysgrifeniadau, 
a  alwasaut  ac  a  ordeiniasant  ddynion,  nid  llyfrau,  ereill.  Ac  felly  di- 
byna  ar  y  rliai  a  libnant  eu  hawl  o'r  llyfr,  naill  ai  i  brofi  paliam,  pa 
bryd,  a  pba  fodd  y  cyfnewidiodd  Duw  drefu  ei  Fab  o  awdurdodi  dynion, 
neu  addef  eu  liunaiii  heb  awdurdod  i  ymwneyd  a'r  efeiigyl !  Nid  yw  yr 
ymresymiadau  byn  yn  dibrisio,  nac  yu  tueddu  un  gradd  mewn  un  dull 
i  fychanu  yr  byn  yw  yr  oracl  ddwyfol,  santaidd,  a  defnyddiol,  cofier! 
canys  nid  yw  y  Testament  ei  bun  yn  boni  yr  hawl  i  ordeinio  neb  ;  ni 
feddyliodd  Duw  erioed  iddo  wneyd  hyny,  nac  i  neb  wueyd  y  defnydd 
hyny  o  bono  ;  ac  ni  cbynnygia  neb  yr  wrthddadl  yna  ond  y  rhai  sydd 
rby  ddwl  i  ddeall  y  gwahaniaetb  sydd  rhwng  y  Testament  a'r  efengxjl  ag 
y  sonia  y  llyfr  am  dani.  Ni  ellir  cynnwys  sylwedd  yr  efengyl  rbwng 
dau  glawr  Unrbyw  lyfr  yn  y  byd. 

2.  Nid  pregethau  neu  eiriau,  hyd  y  nod  yr  apostoliou,  yw  yr  efengyl 
ychwaitli.  Awgryma  "pregethu,"  ddesgrifiad  o  wrthrych  ac  annogaetb 
i'w  feddiannu, — fellj- gwelir  cymmaint  o  wabaniaeth  rhwng  y  bregeth 
&'\  givrthrych,  ag  sydd  rhwng  y  darluniad  o  unrbyw  beiriant,  dinas,  neu 
wlad,  a'r  sylwedd  a  ddarlunir,  ie,  gymmaint  niwy  na  hyny  agsydd  rhwng 
peiriant  difywyd  a'r  nerth  gweitbredol  a  guddir  iddo,  ueu  y  gwaitb  a  wna. 
Gall  dyn  gredu  pob  gair  o  bob  pregeth  a  glywodd  erioed,  ie,  pob  gair 
sydd  yn  y  gyfrol  santaidd,  yn  ddiysgog,  ac  etto  bod  yn  hollol  aniddifad 
o'r  efengyl.  "  Ni  ddaeth  ein  hefengyl  ni  mewn  gair  yn  unig,"  ebe 
Paul,  yrhyn  a  brawf  nad  y  "  gair,"  ond  rhywbetli  a  ddesgrifiai  y  "  gair," 
a'r  hwn  a  ddeilliodd  o  rywle  arall,  oedd  yr  efengyl. 

3.  Er  fod  "  newyddion  da"  yn  gyssylltiedig  a'r  efengyl,  etto  nid  y 
newyddion  yw  yr  efengyl,  onide  cynnwysir  yr  efengyl  mewn  geiriau  yn 
unig,  canys  geiriau  yn  unig  sydd  ofynol  i  drosglwyddo  unrbyw  newydd- 
ion da  neu  ddrwg  i  feddiant  y  gwrandawwr.  Os  yr  un  petli  yw  yr  efen- 
gyl a  "newyddion  da,"  y  mae  cynnifer  o  efengylau  ag  sydd o  newyddion 
da.  Y  mae  cymmaint  o  wahaniaetb  rbwng  yr  efengyl  a  newyddion  da, 
ag  sydd  rhwng  pasiad  y  Corn  Bill,  a'r  mwynliad  o'i  effeithiau  daionus. 
Newyddion  gorfoleddus  iawn  oedd  fod  byddinoedd  Biydain  wedi  eoncro 
yr  Indiaid  dwyreiniol,  serch  iddynt  ladd  miloedd  o'u  cyd-ddynion  ;  a 
gorchymynwyd  gan  ben  yr  eglwys  wladol  i  bawb  o'i  haelodau  dalu  eu 
diolchgarwcb  yn  gyboeddus  i  Dduw  y  rbyfel  liwn,  am  y  gallu  a  gawsant 
j  yru  cynnifer  o  fiaen  ei  frawdle,  heb  gymmaint  a  chlywed  son  am 
efengyl  !     Ai  efengyl  oedd  y  newyddion  da  hyny? 

4.  Nid  y  newyddion  goreu  oil  a  ddaeth  i'li  daear  erioed,  sef  marw  o 
lesu  Grist  a'i  adgyfod;,  yw  yr  efengyl,  ychwaith,  ond  Awdwr  yv  efengyl 


3 

yw  Efe.    Gallai  dynion  lamu  o  lawenydd  am  y  newyddion  daionus  hyn,        • 
ac  etto  bod  lieb  dderhyn  un  gronyn  o'r  efengyl  wed'yn. 

5.  Nid  y  drefn,  neu  y  cynllun  allanol  a  wnaetli  efe,  ac  a  seliodd  a'i 
■waed  er  achub  dyn,  yw  yr  efengyl,  ycliwaith,  ond  y  gallu  dwyfol  a  ddeill- 
iai  drwyddo  ;  onide  mwynhaai  y  rhagrithiwr  yr  efengyl  fel  arall,  ar  ei 
ufydd-dod  i'r  cynllun  hwnw. 

6.  Nid  ordinhadau  yw  yr  efengyl,  er  fod  Uawer  o  ordinhada-i  yn  gys- 
sylltiedig  a  hi,  canys  dichon  y  dynion  gwaethaf  yn  y  byd  we'nyddu  yr 
ordinhadau  a  ddeallant  am  danynt,  ac  i  ddynion  drygionus  a  hoUol  an- 
nheilwng ;  etto,  fod  y  naill  a'r  Hall  yn  hollol  amddifaid  o'r  efengyl  ar  ol 
y  cwbl.     Wei,  Beth  yw  yr  efengyl  ? 

7.  Atebwn  nad  un  dim  a  ddichon  dyn  gyflwyno  i'w  gyd-ddyn  yw,  ac 
iji  ddichon  y  goreu  o  ddynion  ond  cyfarwyddo  arall  pa  je,  a  pha  fodd  i'W 
chael  hi.  Er  mor  werthfawr  yw  hi,  a  chauddi  addewid  o'r  hywyd  sydd 
yr  awr  hoii,  ac  o'r  hwn  a  fydd,  etto  mae  lie  i  ofni  fod  miloedd  yn  ei 
phroffesu  yn  selog  yn  ol  y  goleuni  a  feddant,  pan  nad  y'nt  yn  deall  beth 
yw  yr  efengyl !  Diau  bod  lluoedd  o  ddysgedigion  enwog  drwy'r  byd 
wedi  bod,  fcl  ag  y  sydd  yn  ein  hoes  ninnau,  yn  ceisio  dysgu  yr  efengyl  i 
ereill,  a  marw  eu  hunain  cyn  deall  beth  yw  hi :  ac  nid  rhyfedd  hyn, 
canys  nid  yw  yr  efengyl  yn  gyfryw  ac  y  dichon  hoU  ddoethineb  ddynol 
y  ddaear  o  honi  ei  hunan,  pe  wedi  ei  chrynijoi  ynghyd  i'r  un  pen,  ei 
deall  na'i  hadnabod,  llawer  llai  ei  meddiannu  hi.  Drwyddi  hi  y  dygir  ei 
meddiannydd  i  gymdeithas  a,  ac  i  adnabyddiaeth  o'i  hawdwr  hi ;  a  hys- 
bysir  ni  gan  Paul  "  nad  adnabu  y  byd  trwy  ddoethineb  mo  Dduw,"  fod 
Duw  wedi  gwneyd  doethineb  y  byd  hwn  yn  ynfydrwydd  ;  ac  na  allodd 
neb  0  hyd  y  nod  tywysogion  y  byd  hwn  gael  yr  efengyl  o  honynt  eu 
hunain.  Nid  rhyfedd  ftid  cynnifer  o  wahanol  farnau  o  bartlied  iddi  gan 
y  rhai  a  ddysgwyd  gan  y  doethion  yn  unig,  ynte. 

Nid  peth  yw  yr  efengyl  ag  a  ddichon  dyn  gyflwyno  i  feddiant  nn  arall, 
canys  dywed  Paul  nad  un  ddi/nol  y w  h\  ac  nas  derbyniodd  efe  hi  gan 
ddyn,  ond  trwy  ddatguddiad  lesu  Grist.  Nid  all  neb  dderbyn  yr  efeng- 
yl ond  gan  D4uw,  ac  anmhosibl  iddo  ei  derbyn  heb  fod  hyny  yn  ddat- 
guddiad oddiwrth  Dduw  yn  uniongyrchol  iddo  ei  bun.  Er  cymmaint  a 
wawdir  ar  y  rhai  a  gant  ddatgaddiadau  oddiwrth  Ddnw,  yn  mhob  oes 
gan  grefyddwyr,  ac  yn  yr  oes  lion  hefyd,  etto  efengyl  y  datguddiad  oedd 
efengyl  Crist  a'i  apostolion,  ac  efengyl  yn  dwyn  datguddiadau  a  barha  i 
fod  tra  parlia  ei  hawdwr  yn  anghyfnewidiol,  a  hithau  yr  un. 

Weithiau  gelwir  yr  efengyl  yn  "  drysor,''  a  diau  mai  try&or  y  trysorau 
yw  hi ;  i'e,  trysor  sy'n  fwy  gwerthfawr  na'r  byd  a'i  gyflawnder,    Trysor 


•  y\v  hi  liefytl  iia  ellir  ei  chynnwys  oncl  mewn  "  llestri  pridd  ;"  nid  llestr: 
0  bapi/r,  0  lechau,  o  bapyrus,  nac  hyd  y  nod  o  aur  coeth.  Nid  addas 
dim  i'vv  dderbyn  ar  ein  daear  ni  ond  dyn.  Nid  peth  dynol  yw  hi  ych- 
waith,  Onide  pan  ddryllid  y  llestr  difethid  y  trysor. 

Ond  gan  fod  yn  amlwg  iiad  dim  o'r  pethau  a  nodwyd  yw  yr  efengyl, 
efallai  y  ciedir  Paul  yn  ateb  y  cwestivvn  hwn.  Dywedai  efe  wrth  y 
Rhufeiniaid,  pen.  1,  16,  "Nid  oes  arnaf  gywilydd  o  efengyl  Crist, 
oblegid  GALLU  Duw  yw  hi  er  iachawdwriaeth  i  bob  un  sy'n  credu." 
Cynnwysay  gair  ''credit''  yma,  ymddygiad  gyferbyniol,  sef  ufydd-dod 
i'w  orchymynion  Ef,  canys  "  ffydd  heb  weithredoedd  marw  yw."  Nid 
nemawi-  a  feiddiant  addef  en  bod  yn  credu  yn  nwyfoldeb  y  person  dir- 
mygedig  hwnw,  sef  "  Mab  y  Saer,"  a'r  nad  ufy  ddhaenti'v/  orchymyn- 
ion ;  pan,  erbyn  hyii  y  mae  yn  hollol  groes  i  hyny,  sef  y  mae  y  Iroffes 

0  bono  Ef  yn  boblogaidd,  a'r  ufydd-dod  i'w  orchymynion  dwyfol  yn 
ddirmygedig  1 

Gwelir  nad  y  son  am,  na'r  broffes  o,  Dduw  yw'r  efengyl,  can)'-s  gellir 
gwaeddi,  Arglwydd,  Arglwydd,  mor  uchel,  ae  mor  gydwybodol  ag  y 
gwaeddai  prophwydi  Baal  ar  eu  Duw,  ae  etto  bod  yn  amddifad  o'r  efen- 
gyl. Gwelir  nad  addewidion  Duw,  ond.  y  cyflawniad  o  \\oxiyxit,  yyt' t 
efengyl.     Nid  y  peiriant,  na'r  darluniad  o  bono,  ond  y  nei'th  ymsymud- 

01  sydd  ynddo,  ynghyd  a'r  gwaith  a  wna,  a  arddengys  yr  efengyl.  Nid 
doethineb,  rhinweddau,  na  chydwybodolrwydd  a  sel  dyn  yw'r  efengyl, 
ond  y  gallu  dwijfol  a  weithreda  ynddo  a  thrwyddo.  Nid  yn  unig  credu 
yn,  ac  ufyddliau  i'r,  wir  iTurf  o  athrawiaeth,  end  y  nerthol  iceithrediadau 
a  fwynheir  drwy  ufydd-dod  i'r  ffurf  o  egwyddor,  yw  yr  efengyl.  Mewn 
gv\ir,  y  cyflwyniad  o  gyfran  o  allu  gweithredol  Duw  trwy  ddyn  ;  neu 
Duw  yn  defnyddio  dyn  yn  offeryn  i  wneyd  y  cyfryw  betli.  Dyma  yw 
yr  efengyl!  Gwrthwynebir  y  gosodiad  liwn  oherwydd  mai  gan  Dduw 
y  derbynia  pob  dyn  allu  a  nerth  i  gytlawni  pob  gweithred,  nid  yn  unig 
fel  ein  Creawdwr,  ond  fel  ein  Cynnaliwr  hefyd.  Ond  anilyga  Paul  yn 
eglur  pa  fodd  y  mae  yr  efengyl  yn  "  alia  Daw,''  sef  gallu  i  gael  gafael 
ar  "  iac/iawdwriae(h,"  yr  hyn  allu  nid  oedd  yn  yr  ystyr  arall  yn  addaw- 
edig  i  ddyn.  (Vnnwysa  y  gair  iachawdwriaeth  yn  yr  ystyr  helaetliaf  o 
liono,  nid  yn  unig  cyfnewidiad  yn  y  cyflwr  yma,  ond  "  gallu  i  fod  yn 
feibion  i  Dduw,"  yr  hyn  a  gynnwysa  fod  j  n  gyffelyb  iddo — pan  fydd  y 
marwol  hwn  wedi  gwisgo  anfarwoldeb,  neu  pan  wedi  eu  cyfnewid  i'r  un- 
rhyw  ddelw,  ac  oil  yn  un  ynddo  ef,  yn  etifeddion  i  Dduw,  ac  yn  gyd- 
etifeddion  a  Christ  lesu.  Dywedir  mai  drwy  yr  efengyl  y  daeth  bywyd 
ac  anllygredigaeth  i  olcnni  ;  sef,  "  nerth  bywyd  annherfynol,"  neu  rym 
yr  adgyfodiad  cyntaf,  i  fywyd  tragwyddol.     Diwy  yr  efengyl  y  cyfraaa. 


Duw  g3'fran  helaethacli  o'i  :illu  i  ddyn — y  datguddiu  iddo  fwy  o'i  ogon- 
iant,  a'i  syfiawnder,  o  ifydd  i  flfydd,  neu  yn  gyferbyniol  i  gynnydd  ein 
tfydd  i  dderbyn  hyny,  a  chynnydda  ein  santeiddrwydd  neu  ein  tebyg- 
olrwydd  i  Dduw  yn  gyfesur  i  hyny  :  raegys  y  dyvvedir,  "  y  cyfiawn  a 
fydd  byw  trwy  ffydd."  Hefyd,  "  y  mae  llvvybr  y  cyfiawn  fel  y  goleuni 
yr  hwn  a  gynnydda  fwy  fwy  hyd  ganol  dydd."  Dyma  fel  y  mae  yr 
efengyl  yn  ■'  allu  Duw"  yn  dcchieu  gweithredu  yma,  ae  yn  cynnyddu 
lies  gorwisgo  ei  blant  a'r  ty  nid  o  waith  Haw  [llygredig]  ond  tragwyddol 
yn  y  nefoedd,"  yr  hyn  yw  "  iachawdwriaeth."  Yn  1  Thes.  1,  5,  dywed 
Paul  pa  fodd  yr  oedd  yr  efengyl  yn  allu  Duw; — '•  Eitbr  hefyd  rnewu 
nerth,  ac  yn  yr  Ysbryd  Glan,  ac  mewn  sicrivydd  mawr."  Gwelir  mai 
yr  Ysbryd  Gl  in  yr  hwn  a  ddeilliai  oddiwrth  y  Tad  yn  ol  addewid  y 
Mab,  oedd  yn  cyfranu  y  nerth,  ac  yn  nerthol  weithio  ynddynt  hwy  ;  ac 
yn  cyd-dystio  a'u  hysbryd  hwy  cu  bod  pryd  hyny  yn  blant  i  Dduw  ;  ond 
etto  fed  y  derbyniad  o'r  "  mabwysiad,  sef  prynedigaeth  y  corff,"  yn  di- 
bynu  ar  eu  tfyddlondeb  i  barhau  liyd  y  diwedd.  Wrth  hyn  gwelir  fed 
yn  anmhosibl  i  neb  fo  wedi  mwyuhau  yr  efengyl  fod  mewn  amheu- 
aeth  yn  ei  chylch,  gan  ei  bod  yn  cyfranu  "  sicrwydd  mawr"  oddiwrth 
Dduw  i  ddyn.  Dywed  Crist  hefyd  yn  Act.  1,  8,  "  Eithr  chwi  a  dder- 
byniwch  nerth  yr  Ysbryd  Glan  wedi  y  delo  arnoch."  Anilwg  yw 
bellach  mai  cyflawniad  o  gyfran  fwy  neu.  lai  o  allu  Duw  i  ddyn  yw  yr 
efengyl,  a  hyny  drwy  ei  Ysbryd  Glan.  Dim  llai  na  nerthol  weithred- 
iadau  hwn  ni  ddichon  fod  yn  efengyl  Crist. 

Ceir  lluaws  o  enghreifftian  yn  y  Testament  Newydd  i  arddangos 
amrywiol  nerthoedd  yr  efengyl,  nid  yn  unig  yn  mawrion  weithredoedd 
ei  Hawdwr  galluog,  ond  drwy  ei  weision  ef  hefyd  yn  ol  ei  addewidion. 
Sylwer  a?  Pedr,  y  pysgotwr  diddysg,  yn  synu  areithwyr  hyawdlaf  y 
gwledydd  a'i  ddawn,  ac  yn  gwneuthur  doetliineb  y  Sanhedrim  ddoeth 
ei  hun  yn  ffolineb.  Yn  ddewr  tystiai  yn  ngwyneb  y  llu  mai  Mab 
Duw  yn  wir  oedd  y  "  Mab  y  Saer"  a  laddas^nt  hwy,  nes  Uefain  o'r 
Ilofruddion  drwg  wrth  ei  draed  am  eu  bywyd.  Yn  y  temlau  gwych, 
ac  yn  mhlith  y  gwisgoedd  sidan,  ymddysgleiriai  ei  wisg  pysgota  ef; 
ac  nad  pa  mor  vvael  ei  olwg,  trwy  ei  ffydd  cydiodd  yn  y  cloff,  a  thrwy 
nerth  efengyl  Duw  gwnaeth  iddo  neidio  a  llammu  o  lawenydd.  Pam 
y  cynhyrfa  y  dinasocdd,  ac  yr  ymfyddina  y  deillion,  y  cloffion,  a  phob 
rhyw  o  gleifion  ac  anafusion,  i'r  heolydd,  rhai  ar  feirch,  rliai  ar  fulod 
ac  elorau,  ac  eieill  ar  welyau,  pa  rai  ni  welsent  yr  haul  braidd  yn  eu 
hoes .'  0,  un  o'r  "  llestri  pridd"  a  gynnwysai  drysor  nerthol,  oedd  i 
dd}fod  heibio,  ac  ymdrechent  gael,  pe  ond  cysgod  ei  wisg,  i'w  cyjgodi 


hwynt.  Pam  y  gorfoledda  heddyw  y  rliai  oedd  yn  fyddariaid'  ddoe  ? 
Oherwydd  efengyl  "  gallu  Duw"  a  ddaeth  i'w  plith.  Yr  ellyllon  duon 
a  lefent  yn  groch  rhag  ei  harswyd  hi,  diangeut  o'i  blaen  tuhwnt  i'r 
gagendor,  gan  ddewis  poenau  Tophet  yn  hytrach  na  dysgleirdeb  ei  thy- 
wyniad  hi.  A'i  hanadl  chwythodd  y  celwyddwyr  mewn  eiliad  i  wydd- 
fod  eu  barnwr,  a'u  celwydd  megys  etto  rhwng  eu  dannedd.  Dro  arall, 
gwelid  y  trysor  hwn  mewn  tman  gwael  yn  llwythog  dan  bwn  o 
gadwyni  haiarnaidd  o  fewn  i'r  eigion  ddorau,  ac  etto  yn  dawel  cysgai 
rhwng  y  milwyr,  fel  pe  buasai  ei  ben  ar  fynwes  ei  frawd  hynaf.  Ond 
cyn  hir  daeth  seraph  tanllyd  o  deulu  ei  Dad,  ac  a'i  tarawodd  ar  ei  ys- 
tlys,  fel  arwydd  o'i  bod  yn  llawn  bryd  iddo  ddeflfro  ;  ac  ar  hyn  dryll- 
iodd  y  cydwyni  haiarnaidd  fel  rhwyd  y  pryf  copyn,  ac  ymagorodd  yn 
rhwydd  y  dorau  anferth  ar  eu  pegynau  rhydlyd  o'i  flaen,  er  gwaeled 
oedd  ;  ac  er  na  adawai  y  pryfed  man  i'w  erlidiwr  fyw,  ond  "  gan  bryfed 
yn  ei  ysu  y  brenin  a  drengodd,"  etto  aeth  Pedr  a'i  drysor  ymaith  ya 
fyw.     Wele  yma  gyfran  fechan  o  efengyl  Mab  Duw. 

Stephan  efengylaidd,  pan  ar  fin  tranc  o  dan  y  gawod  geryg  a  ddryll- 
iai  ei  lestr  pridd,  yr  oedd  y  trysor  dwyfol  ynmeddianty  rhan  ysbrydol 
ac  anfarwol  o  bono.  Agorai  y  drysau  tragwyddol  o'i  flaen ;  ac  fe 
ddaeth  ei  Dad  a'i  frawd  hynaf  i'w  wahodd  ef  a'i  drysor  i  mewn  i'r  bar- 
adwys.  Wrth  hyn  gwelir  gallu  yr  efengyl  i  ddwyn  ysbryd  y  dyn  i'r  Ian 
serch  dryllio  ei  lestr  yn  chwilfriw.  lago  ac  loan,  dynion  llariaidd,  a 
Boanerges  raawr  eu  trwst ;  hefyd  Philip,  Luc,  ac  Apolos  ddoniol, 
oeddynt  ddynion  glan  yn  Haw  eu  Duw  i  ddala  y  trysor  dwyfol  hwn. 
Apostol  mawr  y  Cenedloedd,  ar  fynydd  Mars,  a  ga'dd  deimlo  mai 
galyn  cas  yw  eilun  dyn.  Weithiau  cawn  ef  dros  y  mur  yn  grogedig 
mewn  basged,  fel  y  pryf  copyn  yn  ei  rwyd,  yn  dianc  gyda'i  drysor  o 
wydd  erlidvvyr  Crist.  Dro  arall  ehedai  ar  adenydd  seraph  i'r  entrych, 
ac  agorai  dorau  y  drydedd  nef  er  mwyn  ei  drysor — ac  nis  cawn  wybod 
pa  groesaw  a  gafodd.  Bryd  arall  taravvai  ei  elyn  a  thywyllwch  trag- 
wyddol, trwy  rym  ei  flfydd;  er  hyny  gwel  ei  gefn  yn  gvvysau  gwiail 
hallt,  a'i  ben  o  dan  gam  o  geryg  wedi  ei  adael  megys  am  farw — etto 
gwelir  nerth  anferth  ei  drysor  yn  ei  godi  i'r  Ian,  ac  yn  siglo  gliniau 
breninoedd  a  liy  wiawdwyr  fel  dail  aspien,  gan  ddychryn  ei  leferj  dd  am 
gyfiawnder,  dirwest,  a'r  farn  a  fydd — capteniaid  a  barnwyr  a  aent  yn 
fud,  pan  ddylifai  doethineb,  dewrder,  a  daioni,  yn  hyf  o'i  enau  ef. 
Pvvy  a  all  brisio  na  thiaethu  gwerth  y  trysor  hwn,  na  dysgrifio  nerth  a 
grym  efengyl  Crist  ?  Beth  dal  y  tfurf  heb  feddu  "  ei  grym  hi  ?"  Er 
fod  graddau  yngryra  yr  efengyl  yn  ei   gweithrediadau  drwy  ddynion. 


etto  y  mae  yn  gynnyddol  gyfartal  i  gynnydd  eu  doethineb.  Nerthol 
weithrediadau  yr  efengyl  a  gyflawnodd  yr  hoU  nerthoedd  gynt  drwy'r 
patriarchiaid,  o  Adda,  Enoch,  Abraham,  Moses,  a'r  holl  brophwydi. 
Dyma  a'u  galluogodd  i  oresgyn  teyrnasoedd,  i  gau  safnau  llewod,  i 
ddifFodd  angerdd  y  tan,  ac  i  ddianc  rhag  min  y  cleddyf.  Hyn,  trwy 
rym  eu  ffydd,  a.adferodd  iddynt  eu  meirw  yn  fyw,  a'u  nerthodd  i  ddy- 
oddef  pob  gwawd,  dirdynu,  fflangellu,  a  charcharau.  Drwy  yr  efengyl 
dibrisiasant  bob  rhwymau,  y  cleddyf,  a'r  meini  llabyddiol,  gan  ddewis 
yn  hytrach  grwydro  raewn  ogofeydd,  anialwch,  a  thyllau  y  creigiau, 
raewn  crwyn  geifr,  na  derbyn  ymwared  ar  gost  eu  trysor  dwyfol.  Mor 
fawr  y  prisient  ef ! 

Gan  mai  nerthol  weithrediadau  Ysbryd  Duw  drwy  ddynion,  megys 
yn  ei  wahanol  ddouiau  ysbrydol,  yw  yr  efengyl,  y  mae  yn  canlyn  mai 
dysgu  dynion  y  ffordd  i  dderbyn  y  pethau  hyny,  gydag  addewid  sicr  a 
diaaimheuol  dros  Dduw  y  derbyniant  y  cyfryw,  ydyw  pregethu  yr  ef- 
engyl. Y  modd  y  pregethai  prif  apostol  eln  daear  unwaith  yr  efengyl, 
oedd,  "A  chwi  a  dderbyniwch  ddawn  yr  i'sBRYD  Glan,"  Act.  ii,  38. 
Nid  ystyriwn  fed  pob  areithio,  nad  pa  mor  hyawdl — nad  ydyw  yr  oil  a 
allai  holl  ddoethiueb  ddynol  y  byd  ei  draethu,  yn  bregethu  yr  efengyl, 
oddieithr  y  cynnwysai  addewid  o  "  ddawn  yr  Ysbryd  Glan,"  ynghyd  a 
desgrifiad  o'r  fifordd  i'w  gael.  A  dyma  paham  y  dywedasom  na  ddi- 
chon  un  dyn,  nad  pa  mor  ddoeth,  doniol,  a  da,  bregethu  yr  efengyl  o 
bono  ei  hun,  oddieithr  ei  fod  yn  gwybod  ddarfod  i  Dduw  ei  anfon  i 
alw  dynion,  ei  hawlio  i  addaw  y  "  gallu  Duw"  hwn  iddynt  os  ufydd- 
haent.  Ni  cheir  neb  yn  addaw  hyn  ond  gweision  Dduw,  oherwydd  pe 
addawai  ereill  hyn,  gwyddant  y  byddai  y  diffyg  o  hono  wed'yn  yn  ffaith 
ddigonol  i'w  profi  hwy  yn  dwyllwyr,  ac  y  darfyddai  eu  crefft.  Pan  o'r 
ochr  arall,  oherwydd  eu  hanfoniad  dwyfol,  gwyr  gweision  Duw  y  cyf- 
lawna  Efe  yr  hyn  a  addawant  hwy  yn  ei  enw  Ef,  ac  oherwydd  eu  bod 
hwy  yn  gwybod  cariad  Crist  y  maent  mor  daer  i  berswadio  dynion  i 
ufyddhau,  ac  mor  eofn  i  sicrhau  fel  Pedr  gynt,  "  A  chwi  a  dderbyn- 
iwch ddawn  yr  Ysbryd  Glan." 

Hawdd  yw  canfod  wrth  hyn  y  gwahaniaeth  mawr  ag  sydd  rhwng 
pregethwyr  efengyl  gallu  Duw,  a  phregethwyr  traddodiadau  ac  athraw- 
iaethadau  dynion.  Dywed  y  blaenaf  fod  yr  efengyl  a  bregethant  buy 
yn  ei  phrofi  ei  hun,  neu  yn  iiytrach  fod  eu  Meistr  hwy  yn  ei  piirofi 
hi  yn  wirioneddau  dwyfol,  drWy  gyfranu  doniau  ei  Ysbryd  Glan  i'w 
hufyddion,  ac  o  ganlyniad  yn  profi  yr  annihosiblrwydd  o'u  bod  hwy 
yn  dwyllwyr.     Ond  y  lleill  yn  hollol  groes  a  disail  a  haerant  nad  oes 


addewid  am,  "  nac  eisieu  y  doniau  ysbrydol  yn  yr  oes  oleu  hon." 
Gwelir  nad  oes  un  ffordd  arall  ganddynt  i  gyfiawnhau  eu  hunain  yn 
eu  holl  groes-gredoau,  ac  i  bregethu  y  gwahanol  efengylau  ;  canys  pe 
addefent  yr  anghenrheidrwydd  am  y  doniau  ysbrydol,  ac  etto  yn  gor- 
fod  addef  eu  hamddifadrwydd  o  honynt,  deuai  eu  twyll  i'r  amlwg. 
Etto  hawdd  i  bob  dyn  rhesymol  ganfod  fod  honi  yVanghenrheidrwydd 
am  efengyl  Crist,  a  gwadu  yr  anghenrheidrwydd  am  ddoniau  Ysbryd 
Crist,  yn  wrthddywediad  pendant,  oherwydd  mai  dyna  yw  efengyl 
Crist,  sef  gallu  Duw^ — mai  dyna  y  modd  y  mae  hi  yn  nerth  o'r  uchel- 
der.  Proffesu  yr  efengyl,  a  gwadu  ei  thystiolaeth  hi,  sef  y  sicrwydd 
mawr  a  ddyry  hi  o'n  perthynas  a  Duw  drwy  y  cyflawniad  o'i  addewid- 
ion,  sydd  hefyd  yn  wrthddywediad,  oherwydd  ni  ddichon  gair  yn  unig 
fod  yn  efengyl,  na  dim  amgen  na'r  hyn  a  ddug  "  sicrwydd  mawr."  Yr 
un  peth  yw  haeru  nad  oes  eisieu  yr  efengyl,  a  haeru  nad  oes  eisieu 
doniau  yr  Ysbryd  Glan,  canys  yr  olaf  yw  y  blaenaf. 

Nid  oes  sail  mewn  nac  ysgrythyr  na  rheswm  i  ddywedyd  y  diddym- 
id  y  doniau  ysbrydol  ddim  cynt  nag  y  diddymid  yr  efengyl  o'r  byd. 
Lie  y  mae  y  nai^l,  yno  y  mae  y  Hall,  ac  anmhosibl  i'r  naill  fodoli  heb 
y  llall,  oherwydd  yr  un  ydynt.  Gan  mai  y  doniau  y w  yr  efengyl,  dy- 
wedyd  mai  er  sefydlu  yr  efengyl  gynt  y  rhoddwyd  y  doniau,  yw  dy- 
wedyd  fod  yr  efengyl  wedi  cael  ei  rhoddi  er  ei  sefydlu  ei  hun,  a'r  un 
peth  yw  hyny  ag  addef  yr  anghen  am  yr  un  efengyl  yn  allu  Duw,  jn  yr 
un  modd  er  ei  sefydlu  ei  hun  yn  mhob  oes  a  gwlad,  ag  yn  oes  yr  ap- 
ostolaidd.  Gofyn  i  weision  Duw  ddangos  y  doniau  hyn  i  anghredin- 
wyr,  neu  wneyd  gwyrthiau  er  dwyn  rhai  i  gredu  yr  efengyl,  yw  croesi 
trefn  Duw  jm  hollol;  oherwydd  Duw  sydd  yn  cyfranu  y  gallu  hyny  fel 
ag  yr  ewyllysia  Efe;  ac  nid  yw  wedi  ei  addaw  i  neb  cyn,  ond  wedi, 
iddynt  hwy  ufyddhau  i'w  dyledswyddau  yn  ol  galwad  ei  weision.  Ni 
addawodd  Pedr  ddawn  yr  Ysbryd  Glan  i  neb  ond  wedi  yr  ufyddhaent 
i'w  ahvad,  sef  "  Edifarhewch  a  bedyddier  pob  un  o  honoch  yn  enw 
lesu  Grist  er  maddeuaxt  pechodau  [ac  wedi  y  gwneloch  hyn  ac 
nid  cynt],  chwi  a  dderbyniwch  ddawn  yr  Ysbryd  Glan."  Y  mae  mor 
hollol  afresymol  gofyn  am  y  doniau  hyny  cyn  ufyddhau  yn  awr,  ag  a 
fuasai  i'r  rhai  hyny  ofyn  felly  i  Pedr  ;  ac  y  mae  yr  hwn  a  wnelo  hyny 
am  fynu  mwynhau  y  benditliion  hyny  yn  ei  ffordd  ei  hun,  gan  wrthod 
a  diystyru  y  Ifordd  a  drefnodd  Mab  Duw  i'w  mwynhau  gyda  sicrwydd  ; 
ac  nid  oes  esiampl  ddarfod  i  Fab  Duw  na'i  weision  wyrdroi  y  drefn 
osodedig  unwaith  erioed  i  foddio  y  cyfryw. 

Yid  drwy  wneyd   gwyrthiau  i'r  anghredinwyr   y   profai   gweisioa 


Duw  eu  danfoniad  ychwaith,  ond  drwy  bregethu  Crist  croeshoeliedig', 
galw  ar  y  credinwyr  ynddo  i  edifarlmu  am  eu  pecliodau,  eu  bedyddio 
er  maddeuant  o  honynt,  ac  yna  trwy  arddodiad  eu  dwylaw  hwynt  cyf- 
ranai  Duw  i'r  ufyddion  eu  hunain  ei  ddoniau  ysbrydol,  pa  rai  a  fydd- 
ant  yn  ffeithiau  anwadadwy  er  profi  eu  danfoniad  hwy  ganddo  i  lawn 
weinyddu  ordinhadau  ei  efengyl.  Duw  sy'n  profi  danfoniad  ei  weis- 
ion,  ac  nid  hwy  yn  profi  eu  danfoniad  eu  hunain.  "  A  hwy  a  aethant 
allan,  ac  a  bregethasant  [nid  a  wnaethant  wyrtiiiau]  yn  mhob  man, 
a'r  Arglwydd  yn  cydweithio,  ac  yn  cadarnhau  y  gair  [nid  y  gwyrth- 
iau,  nac  yn  rhagflaenu  y  gair  trwy  wyrthiau]  trwy  arwyddion  y  rhai 
oedd  yn  canlyn."  Nid  yn  rhagflaenu,  ond  yn  dylyn  y  rhai  a  ufydd- 
hasent  i'r  galwad.  Yuia  gweler  hefyd  nad  yr  ordinhadau,  ond  y  gallu 
dwyfol  a  gyfranai  Duw  drwy  ei  ddoniau  ar  ol  ufyddhau,  y  w  yr  efengyl, 
neu  ynte  o'r  ochr  arall,  y  dwfr  sydd  yn  golchi  ymaitli  bechodau — y 
dwylaw  sydd  yn  cyfranu  yr  Ysbryd  Glan  ;  a'r  bara  yw  corff,  cynnwys- 
iad  y  cwpan  ydyw  gwaed  Crist.  Ac  os  felly  y  mae,  byddai  dynion  yn 
hoUol  annibynol  ar  Dduw  am  ei  allu  a'i  nerth,  a  addawwyd  gan  ei 
Fab.  Os  na  addefir  hyna,  rhaid  addef  yr  hyn  a  ddywedasom  eisoes, 
sef  mai  y  doniau  a  dderbynir  gan  Dduw  ar  ol  ufyddhau  i'vv  ordinhadau 
yw  ei  efengyl. 

Yn  awr  ddarllenydd  hynaws,  hysbyswn  y  newyddion  gorfoleddus 
ddarfod  i  Dduw  o'i  ddaioni  ddanfon  "  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf," 
i  bregethu  yr  efengyl  han.  ac  nid  dim  yn  amgen  nag  efengyl  gallu 
Duw  megys  cynt.  Ac  yn  ei  envv  Ef  galwn  ar  ein  cyd-ddynion  i  gredu 
yn  ei  Fab  Ef  a'n  holl  galon — i  edifarhau  am  eupechodau,  aci  bender- 
fynu  ei  wasanaethu  Ef  yn  ffyddlon,  drwy  gadw  ei  orchymynion  yn  ol 
yr  ysgrythyrau,  cymmeryd  eu  bedyddio  er  maddeuant  pechodau,  a 
thystiwn  hefyd  mai  chwi  a  dclerbyniwch  ddawn  yr  Ysbryd  Glda  ;  ac 
felly  profa  ein  Duw  ein  danfoniad  ninnau  yn  ddiwrthbrawf,  serch  i 
holl  bregethwyr  gau  efengylau  y  byd  yn  unllais  ddywedyd  yn  ein 
herbyn,  fel  y  dywedent  yn  erbyn  yr  un  efengyl  gynt.  Acyn  olaf  cyra- 
hellvvn,  nac  yniryson  a  chig  a  gwaed,  ond  dyred  a  gwel  mai  gwir  yw'a 
eenadwri. 


10 

ANERCHIAD  AT  Y  CYMRY. 

Anwyl  Gydwladwyr, — Wrth  anfon  yr  anerchiad  hwn  i'ch  plith, 
taer  erfyniwn  eich  sylw  difrifolaf  arno.  Gwnewch  degwch  a'ch  eneid- 
iau  eich  hunain  a'r  gwirionedd  wrth  ei  ddarllen,  fel  y  derbynioch  y 
lies  a  amcanwn  wrth  ei  gyhoeddi.  Gvvyddom  y  cynnwysa  lawer  o 
ddywediadau  pwysig,  y  rhai  sy'n  dwyn  perthynas  agos  a  phob  mi  o 
honoch  ;  ac  er  y  dicliou  amryw  bethau  ynddo  ymddangos  yn  newydd 
ac  yti  anmhoblogaidd  ar  yr  olwg  gyntaf.  etto  byddwch  bwyllog,  canys 
yr  uii  y\v  eich  Beibl  chwi  a  niiinau.  Yn  y  glorian  gywir  hon,  gan 
hyny.  y  pwyswn  bob  egvvyddor. 

Gwyddom  ein  bod  (trwy  drugaredd  ein  Duw)  yn  feddiannol  ar  dry- 
sorau  dwyfol  a  gwerthfawr,  pa  rai  a'ch  cyfoethogant  chwithau  yn  dra- 
gvvyddol.  Yr  ydyin  wedi  ein  hanrhegu  a'r  perl  nefol  hwnw  ag  yr  ym- 
chwiliwch  chwi  am  dano,  o  gapel  bwy  gilydd,  ac  o'r  naiU  enwad  i'r 
Hall,  ar  hyd  y  blynyddoedd — sef  crefydd  bur — cgwyddorion  y  nef — ■ 
yr  efetujyl  dragwyddol,  yr  hon  sydd  yn  dwyn  bywyd  ac  anllygredigaeth 
i  oleuni.  Yr  ydym  yn  gwneyd  a  allom  i  gyflwyno  gwybodaeth  o  honi 
i  chwithau  yn  mhob  dull  a  niodd  a  allwn;  ac  er  inor  ddaionus  yw.  y 
mae  miloedd  o  honoch  yn  diystyru  cynghor  Duw  yn  eich  herbyn  eich 
hunain,  heb  ufyddhau  i,  na  gwrando  ar,  yr  alwedigaeth  nefol  a  phwys- 
ig  a  gynnygir  i  chwi. 

Y  mae  ugeiniau  o  honom  yn  cyhoeddi  y  newyddion  da  hyn  yn  eich 
plith  er's  rhai  blynyddau  hellaphj  ar  ein  cost  ein  hunain;  a  pha  dder- 
byniad  a  geir  ?  Galloid  dysgwyl  yn  rhesymol  i'r  rhai  hyny  a  addef- 
ant  vvirionedd  y  grefydd  Gristionogol  yn  ei  sefydliad  cynteiig  a  phur, 
ac  a  broftesant  y  fath  fawr  sel  drosti,  ei  chofleidio  fel  trysor  y  trysorau 
pan  y  clywent  hi  etto  yn  cael  ei  phregethn  genyni  ninnau  yn  ei  chyf- 
lavvnder,  wedi  ei  hail-sefydlu  fel  cynt,  a'i  phregethwyr  wedi  eu  danfon 
drwy  awdurdod  dwyfol  fel  yr  anfonwyd  yr  apostolion  gynt,  pa  rai  a 
ganinolwcli  gymmaint. 

Ond  gwyhlnch  chwi  mai  hollol  groes  i  hyny  y  mae.  Pa  well  der- 
byniad  a  gaitt'anfonedigion  Duw  genych  chwi  yn  awr,  yn  enwedig  gan 
y  rhai  seing  dros  draddodiadan  y  taiiau,  nag  a  gaffai  y  cyflelyb  anfon- 
edigion  gyda'r  un  fath  genadwri  gau  eu  cydoeswyr  hwythau  ?  Rabbies, 
dysgawdwyr,  a  chrefy^dwyr  mwyaf  selog  y  wlad  oedd  eu  gelynion 
penaf  hwynt.  Dyma  y  rhai  a  bregethent  fwyaf  o'r  pwlpudau  i'w  her- 
byn, a  adroddent  fwyaf  o  chwedluu  disail  fun  eu  cymmeriadau,  ac  a 
gylioeddent  mai  twyll  oedd  ganddynt,  ac  mai  twyllwr  oedd  eu  blaenor, 
a  hvnv  heb  gynnyg  un  prawf  o  ddim,  ond  eu  haeriadau.  Onid  felly 
yn  ho'dol  yr  ymddyira  y  cyfryw  tnag  atom  ninnau  ?  Y  croesaw  goreu 
a  gaflfent  liwy  gan  hudolion  y  cyfryw  oedd,  gvvaeddi  gau-brophwydi, 
ga>i-athrawon,  twyllwyr,  &c.,  ar  eu  hoi  yn  yr  heolydd.  Felly  ninnau. 
Onid  oedd  awduron  eu  hoes  yn  taenu  pob  camgyhuddiadau  disail  am 
danynt  hwy,  heb  gymmeryd  y  drad'erth  i  chwiiio  beth  oeddyiit.  Felly 
y  gwnant  a  ninnau.  Oni  tliroent  hwyrt,  a'r  rhai  a'u  gwrandawent, 
allan  o'u  synagoirau  ?  Onid  felly  y  gvmrir  a  ninnau,  ac  a'r  rhai  gonest 
eu  calon  ag  sydd  yn  chwiiio  am  y  gwir .''  Oni  ddywedodd  Crist  inai 
felly  y  gwnaent.''  ac  felly  y  mae. 


11 

Dywedid  am  danyiit  hwy,  "Y  vhai  sy'n  aflonyddu  y  byd,  y  rhai  hyny 
&  ddaethant  yma  liefyd."     Felly    y  clywu    ninnau    bob    He   yr  elom. 
"Beth  a  ddywed  y  siaradwr  hwn  ?"   nieddai  uu  ;  "Mue  y  rhai  hyn  yn 
Bllonyddu'r  ddiuas,"  ebe  arall  am   danynt  hwy.     Felly  ein  cyhuddir 
ninnau.     Dygant  nthravviaeth  newydd  i'n  piith,  yvhon  nid  yw  weddus 
i  ni  ei  derhyn,  nieddent  am  danynt  hwy.     •■¥  mae  y  rhai  hyn  yn  pieg- 
ethu  efengyl newydd,  yr  hon  nid  yw  weddus  i  ni,  seetariaid,  ei  deibyn," 
meddant  yn  awr  am  danoni  ninnau.     Oni  ddy^edodd  ein  Harglwydd 
mai  felly  y  gwnai  gau-grefyddwyr  a'r  gwir .'     Do  ;  ac  y  mae  ein  cyd- 
oeswyryn  profi  ei  eiriau  ef  a'n  erefydd  ninnau.  mor  wiiioueddol  yn  yr 
oes  hon  a  bono.     "Y  neb  a  fyddo  fyw  yn  gytiawn  yn  Ntrhrist  lesu,  a 
erlidir,"  oedd  y  pryd  hyny;  felly  y  teinilwn  ninnau  yn  ddigon  gwir  ;  a 
phe  cydmerid  ni  a  hwythau  yn  mhob  nodwedd,  acymddygiadein  cyd- 
oeswyr  atom  ninnau  a'ncrefydd,  gwelid  fod  yr  un  achos  yn  dwyn  yr 
un  eft'aith  yn  yr  oes  hon  a  bono.     Pabam  nad  yw  hyn  oil  yn  dystiol- 
aeth  i  cliwi,  gyfeillion  hynaws,  o'n  tebygolrwydd  iddynt  hwy  .'  Pahani 
y  cyflawnwch  chwi  fesurau,  ac  y  dilynwch  gamrau  yr  eriidwyr  a  fu, 
a'ch  llygaid  yn  agored  .''     Onid  oedd  eu  crefydd  hwynt  yn  anmhoblog- 
aidd  y  pryd  hyny  .'     Pa  ryfedd  fod  yr  un  grefydd  mor  anmhohlogaidd 
yn  ei  hailddechreuadyn  awr.'  "A  gredodd  neb  o'rpenaethiaid  ?"  ebe 
y  naill.     O  na,  "ysgubion  y  byd  a  sored  pob  dim"  ydynt,  ebe  y  lleill 
y  pryd  hyny.     Felly  yn  awr.     Pregethu  i'r  tylodion  yn  rhad  yr  oedd- 
ynt  hwy.     Felly  ninnau.     Perswadio  y  bobloedd  i  beidio  eu  gwrando 
yr  oedd  pregethwyr  yr  oes  bono,  eu  bod  islaw  eu  sylw  hwynt.     Felly 
yn  awr,  yn  gywir.     Ofni  y  byddai  gobaith  eu  helw  yn  pallu  a  gyfl'roai 
y  rhai  hyny.     Ba^nwch  chwi   ai  dyna'r  achos  pabam  yr  ymesyd  mars- 
iandwyr  a  chreiftwyr  crefyddol  yr  oes  hon  arnom  ni  !     Yr  oedd  iach- 
awdwriaeth  eu  cydoeswyr   yn  nglyn  ag   ufyddhau  i'w  cenadwri  hw;y. 
Felly  yn  awr,  ddarllenydd  hynaws,  y  mae  mor  sicr  fod  maddeuant,  ad- 
gyfodiad,  dyrchafiad,  a  gogoniant  ein  cydoeswyr,  yn  dibynu  area  huf- 
ydd  dod  i  genadwri  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf ;  i'e,  pe  dywedai  holl 
bobl  y  byd  yn  ddrwg  am  danynt,  gwyddom  fod  Duw'r  nefoedd  wedi 
eu  danfon.     Gwyddom,  Gymry  anwyl,  er  ein  gwaeledd.     Tystiwn  yn 
ddifrifol  a  sobr  yn  ofn  Duw,  fel  y  byddom  Ian  oddix\'rth  waed  pawb 
oil.     Yr  ydyni  ni  wedi  derbyn   allwettdau  goruchwyliaeth  cytiawnder 
yr  amseroedd — gweinidogaeth  y  cymmod,  sef  goruchwyliaeth  yr  unfed 
awr  ar  ddeg  !     Mae  Arglwydd  y  cynauaf  wedi  ein  danfon  gyda  chen- 
adwri  i  gasglu  ei  wenitb  i'w  ysgubor,  cyn  y  dawefe  i  losgi  yrus  atl  an 
anniftbddadwy.     Etto,  tystiwn  yn  dra  eofa  nadaiff  eich  oes  na'ch  cen- 
edlaeth  chwi  heibio,  hyd  oni  phrofa  Duw  Israel  tuhwnt  i  bob  dadl, 
fod   Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  wedi  eu  danfon  ganddo   i  ddaipaiu 
ffordd  ei  ail  ddyfodiad,  ac  y  prawf  bob  lot  a  phob  teitl   o'u  cenudw  i 
yn  wirionedd  safadwy.     Onid  yw  y  dystiolaeth  hon  o  bwys  i  chui,  ac 
yn  arogl  o  fywyd  i  fywyd,  neu  o  farwoiaeth  i  farwolaeth,  i  bob  un  a 
gaffo  y  fantais  o'i  chlywed .''     Nid  yw  esgeulusdod  gwirfoddol   yn  un 
esgusawd  i  neb.     Y  pwysfawrogrwydd  o  honi  a'n  cymhellodd,  Ve,  a'n 
gorfoda  i  fod  mor  blaen  tuag  atoch  ;  a  gwae  ni  oni  wnawn  hyn ;  ang- 
henrhaid  a  osodwyd  arnoni.     Atebwch  chwi,  onid   yw  tystiolaeth    ft  I 
hyn  yn  deilwng  o'ch  gwrandawiad,   a'ch  hymchwiliad  manwl  ?     G'v  r 
yw,  Gymry  anwyl ;  chwiliwch  a  phrofwch  ni  yn  deg,  a  dangosvrch  ein 


12 

Pyfeilionialau,  os  gellwch  ;  a  byddwn  tldiolchgav  i  cbwi.  Yf  5-dynl  yii 
atebol  i  Dduw  am  yr  hyn  a  ddywedwn  ;  a,wyddoni  hyny  hefyd,  ac  etto 
carwn  a  deisyfwn  arholiad  ar  ein  crefydcf'o  flaen  brawdlys  gair  digyf- 
iiesvid  y  Barnwr  cyfiawn  liwnw.  A  brofodd  rliyw  un  yn  y  VTlad  up.  o"n 
h^gwyddo^ion  yn  gyfeilioruus  yn  ol  y  Beibl  ?  Naddo,  ddini  un  ! 
G'.vir  i  lawer  bvofi  canigyhuddiadan  ein  gelynion  arnoin  yn  wrthun 
iawn.  A  pha  beth  sydd  i  ni  a  wnelocn  a  Iiyny  hyd  onid  ymosodant  ar 
yr  hyn  agredwn,  ac  nid  ar  yr  hyn  a  wadwn  ni  fel  hwythau.  Hyd  oni 
wnelont  hyn,  pa  reswui  ein  herlid,  ein  difenwi,  a  gvvrtliod  gvvrando 
arnom  ?  Etto,  o'n  rhan  ni,  erlidier  a  fynoch,  a  diolchwn  ninnan  am 
yr  aafhydedd  a'r  nerth  i  ddyoddef  ar  garti,  er  mwyn  y  gwirioneddau 
dwyfol  hyny  ag  y  rhoes  ein  brodyr  a'n  Harglwydd  eu  hynydau  yn 
ebyrth  gwirfoddol  drostynt ;  ac  er  hyn  oil,  er  eich  hargyhoeddi  chwi 
sy'n  ceii.io  crefydd  a  grym  ynddi,  a'ch  dvvyn  yn  etifeddion  sylwedd, 
tystiwa,  a  pharhawn  i  egluro  y  genadwri  a  ymddiriedwyd  i'n  gofal ;  a 
ni  yn  gwybod  tra  parhawn  felly  y  cawn  roddi  i  fyny  ein  cyfrif  yn  Ua- 
weii  pan  y  del  ein  Meistr  i'w  ogoneddu  yn  yr  hoU  rai  a  gredant  ac  a  '  ' 
ufyddhant  i'n  tystiolaeth.  Nid  ydym  heb  deimlo  ein  hannigonol- 
rwydd  i'r  fath  orchwyl  a  hwn,  ond  gwyddoni  fed  y  breirhiau  tragwy- 
ddol  oddit-xnom.  Gwyddoni  hefyd  mai  yr  hwn  a  draeiha  wirioneddau 
mwrion  a  lliosog  i'w  gydoeswyr,  a  ennilla  iddo  ei  bun  elynion  iliosog 
a  chedyrn  drwy  hyny.  Poblogrvvydd  yr  oes  yw  gelyn  cryfaf  y  gwir,  03 
tyr  dros  ei  geulanau  ef :  a  than  yr  amgylchiadau  presennol,  pe  medd- 
em  ninnau  ar  glariwn  angylaidd — y  sel  apostolaidd — a  chalouau  mor 
eansr  a  t'lrasrwyu'loldeb— a  fa  :th1rieb  y  nefoedd-^a  fihaviad  lOuw  yn 
ilosgl  yn  illiuu  enynol  yn  eu'.-  mynvVesF.u,  ac  tredi  da  hanfon  1  draethij. 
y  genadwri  orea  a  ddygwyd  o'r  drydcdd  nef  erioed  gtin  Michael  yr 
arcliMngel;  etto,  byddai  mor  anmhosibl  i  ni  gyfl«'yiio''g'^'ybodaeth  o 
lioni  i'r  werin  yn  awr  ag  oedd  i  Paul  brofi  dwyibldcb  eu  Messiacro^S-  ... 
hoeli;dig  yn  Ephesus,  pan  foddid  ei  lals  yn  nghanol  ^y  fonllef  fawr 
bono,  "Mawr  yj\'  Diana  yr  Ephesiaid."  ■.""•  '"•''.  ' 

Gymrv,  pa  hyd  y  bydd  hoif  genych  watwar,  ac  y  trovch  y-  gkist 
fyddar  at  y  genadwri  bwysig  hon  o'r  nefoedd  ?  Cofiwch  na  anfonojld 
Duw  erioed  genadwri  i'n  byd,  a'r  nad  oedd  gwaredigaeth  dyujrtorol 
ac  ysbrydol  yr  oes  hono'  yn  dibynu  ar  eu  hniydd-dod  iddi.  Cofiwch 
pa  dderbvniad  a  gafodd  Noah,  a'r  canlyniad  o  wrthod  ei  genadwri ! 
Cofiwch  Sodom  a  Gomorah,  a  dinystr  yr  luddowon,  er  mor  sclog 
oeddynt  dros  draddodiadau  y  tadau.  Cofiwi '1  hefyd  ddywedyd  o'n 
Ilarglv.ydd  yn  eglur  yn  eich  i3eibl  ch-.vi  a  t.innau.  jnai  "mcgys  yr  oedd 
yn  nyddian  Noah,  felly  y  bydd  yn  nyfodiad  Mab  y  dyn."  Cofiwch 
ddywedvd  hefyd  o  hyn  wrthych,  "fed  Duw  wcdi  danfon  Saint  y  Dydd- 

■iau  Diweddaf  i'ch  rhybyddio,  fod  yr  amser  yn  agos  iddo  wneuthur  i    . 

'  fyny  ei  briodoledd,  pan  y  gwelwch  ragor  rhwng  yr  hwn  a  wasanaeth<?  j*-' 
Dduw,  a'r  hwn  a  wasanaetho  ddynion.     Vr  Arglwydd  a  agoro  eich 
Uygaid  mewn  pryd,  fel  y  galloch  ddianc  rhag  y  Hid  a  fydd,  a  bod  yn 
ddiangcl  yn  nydd  digofaint  yr  Hollalluog.     Amen. 


ARORA-FFWYD    G.VN    JOHN    JONES,    RUYDYBO^T. 


^ 


-■(^'.:   '  w^^ 


^^&i^H^^^I 


;.^/^.. 


i\  /  Jfl. 


,r#f'   V 


